IWE KINI MOSEB. 


TI A NPE NI 


GENESISI 


ORI 1 
atetekọṣe Ọlọrun dá ọrun on 


L' 
aiye. 

2. Aiye si wà ni júju, o si ṣofo; òku- 
nkun si wà loju ibú: Ẹmi Ọlọrun si 
nràbaba loju omi. 

3 Ọlọrun si wipe, Ki imọlẹ ki o wà: 
ìmọlẹ si wà. 

4 Ọlọrun si ri imọlẹ na, pe o dara: 
Ọlọrun si pàla si agbedemeji imọlẹ on 
òkunkun. 

53 Ọlọrun si pẹ̀ imọlẹ ni Ọsán, ati 
òkunkun ni Oru.. Ati aṣalẹ ati owurò 
o di ọjọ kini. 

6 Ọlọrun si wipe, Ki ofurufu ki o 
wà li agbedemeji omi, ki o si yà omi 
kuro lara omi. 

7 Ọlọrun si ṣe ofurufu, o si yà omi 
ti o wà nisalẹ ofurufu kuro lara omi ti 
o wà loke ofurufu: o si ri b6. 

8 Ọlọrun si pẹ̀ ofurufu ni Ọrun. 
Ati aṣalẹ ati owurò o di ọjé keji. 

9 Ọlọrun si wipe, Ki omi abẹ ọrun 
ki o wọjọ pò si ibi kan, ki iyangbẹ ilẹ 
ki o si hàn; o si ri bẹ̀. 

10 Ọlọrun si pé iyangbẹ ilẹ ni Ilẹ; 
o si pé iwọjọpọ omi ni Okun: Ọlọrun 
si ri pe o dara. 

11 Ọlọrun si wipe, Ki ilẹ ki o hù 
oko, eweko ti yio ma so eso, ati igi 
eleso ti yio ma so eso ni irú tirẹ̀, ti o ni 
irugbin ninu lori ilẹ: o si ri bẹ̀. 

12 Ilẹ si sú koriko jade, eweko ti 
nso eso ni irú tirẹ̀, ati igi ti nso eso, ti 
o ni irugbin ninu ni irú tirẹ̀: Ọlọrun si 
ri pe o dara. 

13 Ati aṣalẹ ati owurò o di ọjọ 
kẹta. 

14 Ọlọrun si wipe, Ki awọn imọlẹ ki 
o wà li ofurufu ọrun, lati pàla ọsán 


àmi, ati fun akoko, ati fun ọjọ, ati 
fun ọdún: 

15 Ki nwọn ki o si jẹ imọlẹ li ofu- 
rufu ọrun, lati mọlẹ sori ilẹ: o si ri bẹ. 

l6 Ọlọrun si dá imọlẹ nla meji; 
imọlẹ ti o tobi lati ṣe akoso ọsán, ati 
imọlẹ ti o kere lati ṣe akoso oru: o si 
dá awọn irawọ pẹlu. 

17 Ọlọrun si sọ wọn lọjò li ofurufu 
ọrun, lati ma tàn imọlẹ sori ilẹ, 

18 Ati lati ṣe akoso ọsán ati akoso 
otu, ati lati pàla imọlẹ on òkunkun: 
Ọlọrun si ri pe o dara. 

19 Atiaṣalẹ ati owurò o di ọjọ kẹrin. 

20 Ọlọrunsiwipe,Kiomikiokúnfun 
ọpọlọpọ ẹdá aláye ti nrakò, ati ki ẹiyẹ 
ki o ma fò loke ilẹ li oju-ofurufu ọrun. 

21 Ọlọrun si dá erinmi nlanla ati 
ẹdá alaye gbogbo ti nrakò, ti omi kún 
fun li Ọpọlọpọ ni irú wọn, ati ẹiyẹ 
abiyẹ ni irú rẹ̀: Ọlọrun si ri pe o dara. 

22. Ọlọrun si súre fun wọn pe, Ẹ ma 
bi si i, ẹ si ma rẹ̀, ki ẹ kún inu omi li 
okun, ki ẹiyẹ ki o si ma rẹ̀ ni ilẹ. 

23 Atiaṣalẹ ati owurò o di ọjọ karun. 

24 Ọlọrun si wipe, Ki ilẹ ki o mu 
ẹdá alaye ni irú rẹ̀ jade wá, ẹran-òsin, 
ati ohun ti nrakọ, ati ẹranko ilẹ ni irú 
rẹ̀: O si ri bẹ̀. 

25 Ọlọrun si dá ẹranko ilẹ ni irú 
tirẹ̀, ati ẹran-ẹòsin ni irú tirẹ̀, ati ohun 
gbogbo ti nrakò lori ilẹ ni irú tirẹ̀: 
Ọlọrun si ri pe o dara. 

26 Ọlọrun si wipe, Jẹ ki a dá enia li 
aworan wa, gẹgẹ bi iri wa: ki nwọn ki 
o si jọba lori ẹja okun, ati lori ẹiyẹ 
oju-ọrun, ati lori ẹranko, ati lori 
gbogbo ilẹ, ati lori ohun gbogbo ti 
nrakò lori ilẹ. 

27 Bẹli Ọlọrun dá enia li aworan rẹ̀, 
li aworan Ọlọrun li o dá a; ati akọ ati 


on oru; ki nwọn ki o si ma wà funiabo li o dá wọn. 


6 GENESISI 2, 3 


28 Ọlọrun si súre fun wọn. 
si wi fun wọn pe, Ẹ ma bi si i, ki ẹ si 
ma rẹ̀, ki ẹ si gbilẹ, ki ẹ si ṣe ikawọ rẹ̀; 
ki ẹ si ma jọba lori ẹja okun, ati lori 
ẹiyẹ oju-ọrun, ati lori ohun aláye gbo- 
gbo ti nrakò lori ilẹ. 

29 Ọlọrun si wipe, kiye si i, Mo fi 
eweko gbogbo ti o wà lori ilẹ gbogbo ti 
nso eso fun nyin, ati igi gbogbo ninu 
eyiti iṣe igi eleso ti nso; ẹnyin ni yio 
ma ṣe onjẹ fun. 


Ọlọrun ì 


12 Wurà ilẹ na si dara: nibẹ ni 
bedeliumu (ojia) wà ati okuta oniki. 

13 Orukọ odò keji si ni Gihoni: on 
na li eyiti o yi gbogbo ilẹ Kuṣi ká. 

14 Ati orukọ odò kẹta ni Hiddekeli: 
on Ji eyiti nṣàn lọ si ìha ìha-Òrùn Assi- 
ria.. Ati odò kẹrin ni Euferate. 

15 OruwaA Ọlọrun si mu ọkọnrin na, 
o si fii sinu ọgbà Edeni lati ma ro o, 
ati lati ma ṣọ ọ. 

16 OLUWA Ọlọrun si fi aṣẹ fun ỌkỌ- 


30 Ati fun gbogbo ẹranko ilẹ, ati nrin na pe, Ninu gbogbo igi ọgbà ni ki 
fun gbogbo ẹiyẹ oju-ọrun, ati fun ohun ) iwọ ki o ma jẹ: 


gbogbo ti o nrakò lori ilẹ, ti iṣe alaye, 
ni mo fi eweko tutu gbogbo fun li onjẹ: 
o si ri bẹ̀. 


17 ṣugbọn ninu. igi ìmỌ rere ati 
bururu nì, iwọ. kò gbọdọ jẹ ninu rẹ̀: 
nitoripe li ọjọ ti iwọ ba jẹ ninu rẹ̀ kikú 


31 Ọlọrun si ri ohun gbogbo ti o dá, ni iwọ o kú. 


si kiyesi i, daradara ni.. Ati aṣalẹ ati 
owurọ o di ọjọ kẹfa. 


ORI 2 


15 OLUWA Ọlọrun si wipe, kò dara 
ki ọkọnrin na ki o nikan ma gbé; emi 
o ṣe oluranlọwọ ti o dabi rẹ̀ fun u. 

19 Iati inu ilẹ li OLUWA Ọlọrun si 


Ẹ li a pari ọrun on aiye, ati gbo- i ti dá ẹranko igbẹ gbogbo, ati ẹiyẹ oju- 


gbo 'ogun wọn. 


ọrun gbogbo; o si mu wọn tọ Adamu 


2. Ni ijọ keje Ọlọrun si pari iṣẹ rẹ̀ ti wá lati wò orukọ ti yio sọ wọn; orukọ- 


o ti nṣe; o si simi ni ijọ keje kuro ninu. 
! aláye, on li orukọ rẹ̀. 


iṣẹ rẹ̀ gbogbo ti o ti nṣe. 

3 Ọlọrun si busi ijọ keje, o si yà a si 
mimọ: nitori pe, ninu rẹ̀ li o simi kuro 
ninu iṣẹ rẹ̀ gbogbo ti o ti bẹ̀rẹ si iṣe. 

4 Itan ọrun on aiye ni wọnyi nigbati 
a dá wọn, li ọjọ ti OLUWA Ọlọrun dá 
aiye on ọrun. 

5S Ati olukuluku igi igbẹ ki o to wà 
ni ilẹ, ati olukuluku eweko igbẹ ki nwọn . 
ki o to hù: OLUWA Ọlọrun kò sa ti 
too si ilẹ, kò si si enia kan lati ro ilẹ. 

6 Ṣugbọn ìikúku a ti ilẹ wá, a si ma 
rin oju ilẹ gbogbo. 


7 OLUWA Ọlọrun si fi erupẹ ilẹ mọ ! 











korukọ ti Adamu si sọ olukuluku ẹda 


20 Adamu si sọ ẹran-òsin gbogbo, 
ati ẹiyẹ oju-ọrun, ati ẹranko igbẹ 
gbogbo, li orukọ; ṣugbọn fun Adamu 
a kò ri oluranlọwọ ti o dabi rẹ̀ fun u. 

21 OLUWA Ọlọrun si mu orun ìjika 
kùn Adamu, o si sùn: o si yọ ọkan ninu 
egungun-ìha rẹ̀, o si fi ẹran di ipò rẹ̀: 

22 OLUWA Ọlọrun si fi egungun-ìha 
ti o mu ni ìha ọkọnrin na mọ obirin, o 
si mu u tò ọkọnrin na wá. 

23 Adamu si wipe, Eyiyi li egungun 
ninu egungun mi, ati ẹran-ara ninu ẹra- 
nara mi: Obirin li a o ma pẹ̀ e, nitori 


enia; o si mí ẹmí ìye si ihò imu rẹ̀; I ti a mu u jade lati ara ọkọnrin wá. 


enia si di aláye ọkàn. 


24 Nitori na li ọkọnrin yio ṣe ma fi 


8 OLUWA Ọlọrun si gbìn ọgbà kan ' baba on iya rẹ̀ silẹ, yio si fi ara mọ aya 
niha ìlaárùn ni Edeni; nibẹ̀ li o si fi rẹ̀: nwọn o si di ara kan. 


ọkọnrin na ti o ti mọ si. 

9 Lati inu ilẹ li OLUWA Ọlọrun mu 
onirúiru igi hù jade wá, ti o dara ni. 
Wìwò, ti o si dara fun ,onjẹ; ìgi ìye pẹlu 
lárin ọgbà na, ati igi ìmọ rere ati 
buburu, - 

10 Odò kan si ti Edeni ṣàn wá lati 


rin ọgbà na; lati ibẹ̀ li o gbé yà, o si di 


ipa ori mẹrin. 


25 Awọn mejeji si wà ni ìhoho, ati 


rỌkọnrin na ati obirin rẹ̀, nwọn kò si 


tiju. 
ORI 3 


F'o sa ṣe arakereke jù ẹranko igbẹ 
iyoku lọ ti OLUWA Ọlọrun ti dá. 
O si wi fun obirin na pe, Otọ li Ọlọrun 


wipe, Ẹnyin kò gbọdọ jẹ gbogbo eso igi 


11 Orukọ ekini ni Pisoni: on li eyiti . ọgbà ? 


o yi gbobo ilẹ Hafila ká, nibiti wurà 
wà; 


2. Obirin na si wi fun ejò na pe, Awa 


a ma jẹ ninu eso igi ọgbà: 


GENESISI 


3 $Ṣugbọn ninu eso igi nì ti o wà 
lárin ọgbà Ọlọrun ti wipe, Ẹnyin kò 
gbọdọ jẹ ninu rẹ̀, bẹli ẹnyin kò gbọdọ 
fọwọkàn a, ki ẹnyin ki o má ba kú. 

4 Ejò na si wi fun obirin na pe, 
Ẹnyin ki yio ku ikú kikú kan. 

5, Nitori Ọlọrun mọ pe, li ọjọ ti 
ẹnyin ba jẹ ninu rẹ̀, nigbana li oju nyin 
yio là, ẹnyin o si dabi Ọlọrun, ẹ o mọ 
rere ati bururu. 

6 Nigbati obirin na si ri pe, igi na 
dara ni jijẹ, ati pe, o si dara fun oju, ati 
igi ti a ifẹ lati mu ni gbọn, o mu ninu 
eso rẹ̀ o si jẹ, o si fi fun ọkọ rẹ̀ pẹlu rẹ̀, 
on si jẹ. 

7 Oju awọn mejeji si là, nwọn si mọ 
pe nwọn wà ni ihoho; nwọn si gán 
ewe ọpọtọ pò, nwọn si dá ibantẹ fun 
ara wọn. 

8 Nwọn si gbọ ohùn OLUWA Ọlọ- 
run, o nrin ninu ọgbà ni itura Ọjọ: 
Adamu ati aya rẹ̀ si fi ara wọn pamọ 
A niwaju OLUWA Ọlọrun laárín igi 
ọgbà. 

9 OLuUwA Ọlọrun si kọ si Adamu, 
si wi fun u pe, Nibo ni iwọ wà ? 

10 O si wipe, Mo gbọ ohùn rẹ ninu 
ọgbà, ẹ̀ru si bà mi, nitori ti mo wà ni 
ìhoho; mo si ft ara pamọ. 

11 O si wi pe, Tali o wi fun ọ pe iWwỌ 
wà ni ìhoho ? iwọ ha jẹ ninu igi nì, ninu 
eyiti mo paṣẹ fun ọ pe iwọ kò gbọdọ 
jẹ: 

12 Ọkọnrin na si wipe, Obirin ti iwọ 
fi pẹlu mi, on li o fun mi ninu eso igi 
na, emi si jẹ. 

13 OrLuUwWA Ọlọrun si bi obirin na pe, 
Ewo ni iwọ ṣe yi? Obirin na si wipe, 
Ejò li o tán mi, mo si jẹ. 

14 OLUWA Ọlọrun si wi fun ejò na 
pe, nitori ti iwọ ti ṣe eyi, a fi iwọ bú 
ninu. gbogbo ẹran ati ninu gbogbo 
ẹranko igbẹ; inu rẹ ni iwọ o ma fi wọ, 
erupẹ ilẹ ni iwọ o ma jẹ li ọjọ aiye rẹ 
gbogbo. 

15 Emiosifi ọta sárin iwọ ati obirin 
na, ati sárin irú-ọmọ rẹ ati irú-ọmọ rẹ̀: 
on o fẹ ọ Ji ori, iwọ o si pa a ni gigisẹ. 

16 Fun obirin na li o wipe, Emi o 
sọ ipọnju ati iloyun rẹ di pupò; ni 
ipọnju ni iwọ o ma 'bimọ; lọdọ ọkọ rẹ 
ni ifẹ rẹ yio ma fà si, on ni yio si ma ṣe 
olori rẹ. 

17 O si wi fun Adamu pe, Nitoriti 
iwọ gbà ohùn aya rẹ gbọ, ti iwọ si jẹ 


o 


7 
ninu eso igi na, ninu eyiti mo ti paṣẹ 
fun ọ pe, iwọ kò gbọdọ jẹ ninu rẹ̀; a fi 
ilẹ bú nitori rẹ; ni ipọnju ni iwọ o ma 
jẹ ninu rẹ̀ li ọjỌ aiye rẹ gbogbo; 

18 Ẹgún on oṣuṣu ni yio ma hù jade 
fun ọ, iwọ O si ma jẹ eweko igbẹ: 

19 Li ògùn oju rẹ ni iwọ o ma jẹun, 
titi iwọ o fi pada si ilẹ; nitori inu rẹ̀ li 
a ti mu ọ wá, erupẹ sa ni iwọ, iwọ o si 
pada di erupẹ. 

20 Adamu si pẹ orukọ aya rẹ̀ ni Efa; 
nitori on ni iṣe iya aláye gbogbo. 

21 Ati fun Adamu ati fun aya rẹ̀ li 

OLUWA Ọlọrun da ẹwu awọ, o si fi wò 


wọn. 

22 OLUWA Ọlọrun si wipe, WÒ o, 
Ọkọnrin na dabi ọkan ninu wa lati mọ 
rere ati bururu: njẹ nisisiyi ki o má ba 
nà ọwọ rẹ̀ ki o si mu ninu eso igi ìye 
pẹlu, ki o si jẹ, ki o si yò titi lai; 

I.. 23 Nitorina OLUWA Ọlọrun lé e jade 
kuro ninu ọgbà Edeni, lati ma ro ilẹ 
ninu eyiti a ti mu u jade wá. 

24. Bẹli o lé ọkọnrin na jade; o si fi 
awọn kerubu ati idà ina dẹ̀ ìha ìla-ôrùn 
n Edeni ti njù kakiri, lati ma ṣọ ẹòna igi 

ìye na. 








THE HOLY BIBLE IN YORUBA 
O.T. Reprinted from the Edition of 1900 
N.T. Corrected 1959 
(Ò) U.B.S. 1960 
EPF-BFBS-1991-70M-OV53 


NM NM NM NM MJ NNU NARI NNI AIBVIIJINNADN WINI UMI A AA A JI 


